Y   GLOYN  BYW. 


CIP    AR   BETHAU   TAN  YR 
WYNEB. 


CHWARAE   UN  ACT. 


Gan  T.  Gwynn  Jones. 


DREFNEWYDD: 

THE    •♦WELSH    OUTLOOR*'  PRESS, 
8,  Broad  Street. 


2 

ro 


ALL   RIGHTS  RESERYED. 


r 


3, 


Am  fanylion  a  thelerau  ymofyner  a*r — 

CYHOEDDWYR, 

"Welsh  Outlook," 

8,  Broad  Street, 

Drefnewydd. 


/^46538 


Y    GLOYN  BYW. 


(Çip  ar  bethau  tan  yr  wyneb.) 


CYMERIADAU: 

Merfyn  Owen  Artist. 

GwLADYS  OWEN  Gwraig  Merf yn . 

MlSS  JONES   .....ModrybGwladys. 

JoHN  MoRGAN   Dyn  busnes. 

M ARGED  Geneth  o  f orwyn . 

Amser :  Yr   óes   hon.     Lle :  Ty    Merfyn    Owen  yn 
Nhreweilgi.    Digwydd  popeth  yn  ystod  un  diwrnod. 

Ystafell  nhỳ  Merfỳn  Owen.  Lle  tân  ar  ganol  ỳ 
pared,  ỳn  Wỳnebur  gỳnulleidfa.  Drws  t  fỳned  allan 
är  ỳ  chwith  ;  fenestr  rhpngd(ío\  ar  pared  pellaf, 
Piano  ar  y  dde  tr  île  tân,  ai  chefn  at  ÿ  pared.  Drws 
arall  ar  ỳ  dde  i  fỳnd  ir  gegin.  Dwỳ  gadair  esmwỳth, 
rni  o  hobtu  ir  Ile  tân.  Bwrdd  brecwest  ar  ganol  ỳ 
Ilawr.  Lluniau  ar  ỳ  parwỳd^dd.  Papurau  a  Ilỳfrau 
ar  dop  ỳ  piano  ac  ar  lawr.  Basged  bapur  wast  rhwng 
y  piano  a'r  drws  tr  gegin,  a  honnp  ỳn  fwỳ  na\  Ilawn, 
Cỳf^d  Ilen  gan  ddangos  Merfỳn  a  Gwìadỳs  ỳn 
bwỳta  eu  brecwest. 


6 


Y    GLOYN  BYW. 


GWLADYS  :  Y  mae  r  postmon  yn  hwyr  iawn  heddyw. 

MerfyN  :  Goreu  yn  y  byd.  Yr  wyf  i  wedi  bhno  ajr 
filiau  i  frecwest. 

GWLADYS  :  Wel,  beth  a  wyddoch  na  ddaw  â  hane» 
cwsmer  i  chwi  ? 

Merfyn  :  Cwsmer?    Dim  perigl  fy  nghariad  i  ! 
(Meiûn  ton  hwỳliog)  Fydd^  peîhau  felly  ddim  yn  digwydd  yn 
y  byd  syV  awr  hon — 

GWLADYS  :  O,  rhag  cywilydd  i  chwi,  Merfyn — dyn- 
wared  ych  tad  fel  yna  o  hyd  ! 

MeRFYN  :  Ar  **  y  byd  sy'r  awr  hon  *'  yr  oedd  y  baí 
fy  nghaiiad  i.  Ond  dywedyd  yr  oeddwn  i  na  bydd  cwsmeîi- 
aid  ddim  yn — ddim  yn  dyfod  gyda'r  post,  na  chyda  dim 
arall.  Yr  wyf  i  wedi  hen  roi'r  goreu  i  ddisgwyl  am  bethau 
felly.  Yn  wir,  mi  welaf  bellach  mai  fy  nhad  druan  oedd 
yn  iawn.    Mi  wneuthum  gamgymeriad  ofnadwy — 

GWLADYS  (ỳn  oeraidj):  O,  yn  wir?  Beth  oedd 
hwnnw  7 

MerfyN  :  Dysgu  trin  paent — hynny  ydyw,  paent  fel 
hyn  (gan  estỳn  ei  fỳs  aî  ttn  o'r  ìlmiau).  Ni  fedraf  i  yn  fy 
myw  roi  paent  ar  fy  ngeiriau,  a  dyna  Ile  y  methais  i  (mewn 
ton  hwpliog  eto)  ie,  siwr,  fy  mhobl  i,  y  paent  !  y  paent  fy 
mhobl  i  ! 

GWLADYS  :  O,  Merfyn,  Merfyn  I 

MerfyN  :  Digon  gwir  fy  nghariad  i.  Ond  pe  bawn  i 
wedi  dysgu  trin  paent  mewn  ffordd'  haws,  buasai  yn  well  i 
mi — dysgu  paentio  drysau  a  ffenestri,  Ilidiardau,  certi,  a — 
a  gwalItiaU  merchedl  gweini — 

GWLADYS  :  O,  Merfyn  !  Yr  ydych  yn  rhy  gas  ! 


Y    GLOYN  BYW. 


7 


Merfyn  :  Wel,  mi  sylwais  iod  gwallt  Marged  yn  rhyw 
fath  o  felyn  ddoe,  cyn  belled  ag  y  gwn  i  rywbeth  am  liwiau. 
Yr  wyf  yn  credu  mai  Uiw  llygoden. — (Gwladỳs  ỳn  rhoi 
ỳsgrech  ac  hel  ei  dillad  at  ei  gilỳdd) — Yr  wyf  yn  credu 
mai  Iliw  llygoden  ydyw  erbyn  heddyw.  Ac  er  nad  oes 
nemor  gamp  arnaf  i  fel  artist,  yr  wyf  yn  ddigón  hy  i  gredu 
y  gallswn  baentio  *i  gwallt  iddi  yn  wastatach  o  leiaf  am  ryw 
hanner  coron — 

{Curo  ar  ỳ  drWs). 

GWLADYS  :  Tewch,  Merfyn,  da  chwithau.  {Yn  uwch) 
Dowch  i  mewn ! 

{Marged  ^  d^jod  i  mewn,  ỳn  dodi  hwndel  o  lỳthỳrau 
ar  ỳ  bwrdd        pm];/  Merfỳn,  ac  ỳna  ỳn  mỳned 
ỳmaith.    Rhai  oi  phapwrau  cỳrlio  gwallt  ỳn  s};rthíO 
wrth  iddi  fỳnd). 
MerfyN  :  Yn  awr  ynteu,    a  welsoch    chwi'r  lliw? 
Rhywbeth  rhwng  melyn  a  choch  a  du  a  llwyd  ydyw,  cyn 
belled  ag  y  gwn  i — 

GWLADYS  :  O  twt,  lol  !  Edrychwch  ar  y  llythyrau,  a 
gadewch  lonydd  iddi  hi  a'i  gwaUt — hi  pia  fo. 

Merfyn  :  le,  diolch  am  hynny  {mewn  ton  hwỳliog) 
o  drugaredd  yn  yr  hen  fyd  yma !  Ond  y  Uythyrau,  ynteu. 
O'r  goreu.  (Y  mae'n  edrỳch  ar  ^  amlenni)  Dyma  un  í 
chwi.  {Yn  ei  estỳn  iddi,  ac  ỳn  dechreu  agor  ei  rai  ei  hun), 
Bil  y  teiliwr — dyma'r  seithfed  tro  iddo  gymryd  y  draffertb, 
druan.  {Yn  edr^ch  un  arall).  Bil  y  miliner,  am  y  fasged 
ddillad  honno — hynny  ydyw,  am  yr  het  fach  glws  honno  a 
gawsoch  chwi.  Dyma'r  pumed  tro  iddi  hithau  ddifetha 
papur.  Ad  inc.  A  stamp.  {Un  arall).  Bil  y  glo.  Rhaid 
bod  ganddynt  ddigon  o  amser  i'w  golli — dyma'r  pedwerydd 


8  Y    GLOYN  BYW. 

^^T]^^,  ^^Ì'  ,       y  groser_yr  ail.    Wel  y  mae  hwn 

ar  ddechreu  ei  yrfa  {gỳda\  hwỳl)  yn)  y  byd  helbulus  hwn  ! 

GWLADYS  {ỳn  codi  ei  golwg  oddiar  ei  U\;thỳr)  :  H'm  l 
Y  mae  fy  modryb  yn  dyfod  heddyw  

MerfyN  :  Fo'n  gwarchod' !    Pa  fodryb? 

GWLADYS  :  Modryb  Elin— hyhi  a  roes  y  piano  i  ni— 
yn  hytrach,  hyhi  a  roes  ddeugain  punt  i  ni  brynu  piano  fel 
y  gwyddoch  yn  dda,  Merfyn. 

Merfyn  {ỳn  edrỳch  ar  Iỳthỳr  aralî)  :  A  dyma  lythyr 
oddiwrth  bobl  y  siop  fiwsig  yn  dwedyd  bod  dyn  yn  dyfod,  i 
fynd  â*r  piano  i  ffwrdd  heddyw  am  na  thalwyd  moV  arian 
oedd  yn  ddyledus  ddechreu'r  mis  diweddaf  

GWLADYS  :  O,  Merfyn,  peidiwch  a  dywedyd  y  fath 
beth ! 

MerfyN  :  Y  mae*n  ddrwg  gennyf  orfod  dywedyd,  ond 
dyma  lythyr  y  cnafon  i  chwi,  ynteu  (pn  ei  estỳn  iddi). 

GWLADYS  {ỳn  edrỳch  ûmo) :  O,  wel,  wel,  beth  a 
wnawn  ni  bellach?  {Yn  ícirri  i  wỳlo).  Dyma  hi  ar  ben 
amom  o  r  diwedd  ! 

Merfyn  {ỳn  cỳfodi  ac  ỳn  ei  hanwesu)  :  Yn  awr, 
Gwladys  fach,  peidiwch  âg  wylo  fel  yna.  Ni  fedraf  i  ddim 
dioddef  eich  gweled  ! 

GWLADYS  :  Ond  betht  a  wnawn  ni  ?  Os  dont  i  ymofyn 
y  piano  cyn  i*m  modryb  gyrraedd,  beth  a  ddywedwn  ni  ?  A 
phe  baent  yn  dyfod  a  hithau  yma,  dyna  hi  yn  waeth  fyth  ! 
Byddai  raid  i  ni  gyfaddef  y  cwbl — ein  bod  wedi  gwario*r 
deu^ain  punt  i  fynd  am  y  mis  mel,  yn  íle  talu  am  y  piano ! 
O,  beth  a  wnawn  ni  ?    {Yn  w^Io). 

Merfyn  :  Wel,  peidiwch  âg  wylo,  beth  bynnag.  Mi 
ddyfeisiwn  rywbeth  yn  union  deg. 


Y    GLÒYN    BYW.  9 

.GWLADYS  :  Ond  yr  wyf  i  wedi  blino  ar  ddyfeisio  a 
dyteisio  pethau  o  hyd  ac  o  hyd  i'w  dŷwedyd  wrth  bobl  ! 

Merfyn  :  Felly  finnau  hefyd,  mi  rof  fy  ngair  i  chwi  ! 
Und  gan  na  fynnant  luniau,  rhaid  iddynt  gymryd  esgusioîi ! 

]\/r  r^^^^í^^f /'  y^y^^  cymryd  popeth  yn  ysgafn, 
Mertyn  !    hyddwch  chwi  byth  o  ddifrif  ! 

Merfyn  :  Dim  perigl  i  mi  gymryd  pçbl  o  ddifrif  a 
hwythau  yn  fy  nghymryd  innau  o  fregedd  !  Prynant  hwy 
lumau  gennyf  i,  ac  mi  dalaf  innau  eu  biliau  iddynt  hwythau. 
I  mae  hynny,  ynj  deg. 

GWLADYS  :  Ond  ni  waeth  heb  siarad  fel  yna.  Rhaid 
1  m  wneud  rhywbeth  heb  law  siarad. 

Merfyn  :  Rhaid,  y  mae'n  wir.    Ond  pa  peth? 

GwLADYS  :  Wn  i  ddim.  * 

MerfyN  :  Na  minnau  ! 

GWLADYS  :  Pa  faint  oedd  iV  dalu  am  y  piano  y  mis 
diweddaf? 

Merfyn  {ỳn  edrỳch  ar  ỳ  Uỳthỳr)  :  Pedair  punt— 

GWLADYS:  Pedair  punt?  Wel,  dylem  fedru  cael 
cymaint  a  hynny  rywsut — 

MerFYN  :  Am  y  mis  dîweddaf ,  a  phedair  am  y  mis 
cynt— 

GWLADYS  :  O,  Merfyn,  'does  bosibl  !— 

MerfyN:  Feddyliwn  fod,  fy  nghariad  i.  A  phedair 
am  y  mis  cyn  hynny. 

GWLADYS  :  O,  drugaredd  f awr  !    dyna  ddeuddeg  punt. 
'    Merfyn  (\;n  cpfrtf  ar  flaenau  ei  fỳsedj) :  Y  mae'n 
gas  gennyf  ffigyrau  fel  y  gwyddoch.    le,  deuddeg. 


10  Y    GLOYN  BYW. 

GwLADYS  :  A  pha  faint  yr  ydym  wedi  eu  talu  eisoes  ? 
MeRFYN  :  Dim  ceiniog,  gobeithio,  gan  fod  yn  rhaid 
iddi  f^oid ! 

GWLADYS  {gcm  daraWd  ei  throed  pn  ỳ  llawr) :  Ond  ni 
wiw  iddi  fynd  !    Beth  a  ddywedwn  ni  wrth  fy  modryb? 

MeRFYN:  Wel,  arhoswch  funud— (^an  ỳstỳrìed)— 
dywedyd  nad  ydym  eto  wedi  trawo  ar  biano  wrth  ein  bodd — 

GWLADYS  :  A  hithau  wedi  bod  yma  ddeufis  yn  ol,  ac 
wedi  gweld  hon  I 

MerfyN:  O,  fu  hi?  Nid  oeddwîì  i  yn  cofio  hynny. 
Wel.  ni  thal  y  celwydd  yna  ddim,  felly.  Wn  i  ddim  beth 
a  ddywedwch,  os,  na  rowch  gynnyg  ar  y  gwir  am  unwaith— 

GWLADYS  :  O,  Merfyn !  (im  wylo). 

MeRFYN  :  Gwladys  fach,  maddeuwch  i  mi.  Nid 
oeddwn  yn  meddwl  dywedyd  dim  byd  cas,  nag  oeddwn  yn 
wir  Yr  wyf  wedi  cellwair  cymaint  i  geisio  ty  mherswadio 
fy  hun  na  waeth  gennyf  pa  beth  a  ddigwyddo^  fel  yr  wyt 
wedf  mynd  i  ddywedyd  pethau  heb  ystyned.  Dowch,  dyna 
^h  dda.    Rhaid  i  ni  wneud  rhywbeth,  wrth  gwrs. 

GWLADYS  {gan  sỳchu  ei  ìbgaîi)  \  Wel,  mi  af  at  fy 
nghyfnither  i  edrych  a  fedr  hi  ddim  rhoi  benthyg  deuddeg 
punt  i  ni— ni  fedraf  i  feddwl  am  ddim  arall. 

MeRFYN  :  le.  Da  iawn.  Dyna  eneth  dda  Mi  af 
innau  at  y  cebyst  gan  Smith  yna,  i  edrych  a  fedraf  gael 
rhywf  aint  ganddo  ar  y  Uuniau  hynny  a  adewais  yn  ei  siop. 

GWLADYS  :  O'r  goreu.  Mi  ddywedaf  wrth  M^ged 
beth  i  w  wpaud.  Rhaid  i  ni  fod  yn  ein  holau  cyn  canol  dydd 
yn  sicT. 


Y    GLOYN    BYW.  11 

MerFYN  :  Rhaid,  achos  bydd  pobl  y  piano  yma  yn 
union  ar  ol  deuddèg  o'r  gloch. 

GwLADYS  :  A  bydd  fy  modryb  yma  cyn  hynny,  y 
mae*n  debyg  ! 

(CỳfỳJ  ỳ  ddatù  ac  aní  allan  drwỳ  ddrws  ỳ  gegin,  DaW 
Marged  i  mewn  gan  glirio'r  llestri  a  ihaclur  ^siafelL 
Y  gloch  ỳn  canu  ar  y  chwith,  Marged  ỳn  rhedeg 
tr  drWs,  ac  ỳn  dỳfod  \?n  ei  hoì,  a  Miss  Jones  tw 
chanlỳn, 

MlSS  JoNES  :  Ac  wedi  mynd  allan  y  mae  Mrs.  Owen 
feíly? 

MargED  :  le,  ma'm.  Mi  aeth  allan  yn  gynarach  nag 
arfer  heddyw,  ac  mi  ddywedodd  wrthyf  y  byddai  yn  ei  hol 
yn  union  deg.  Fydd  hi  ddim  yn  arfer  mynd  allan  mor 
gynnar. 

MlSS  JoNES  :  O.  Ac  i  ba  le  yr  aeth  Mr.  Owen» 
ynteu  ? 

MargED  :  Yr  ydw  i  yn  credu  mai  allan  yr  aeth  yntau 
hefyd.  Ni  ddywedodd  o-  ddim  wrthyf  i  ble'r  oedd  o  yn 
mynd,  dim  ond  peri  i  mi,  os  doe  yma  ryw  wr  boniheddig  i 
hoh  amdano,  oíyn  i  hwnnw  fod  mor  garedig  a  galw  eilwaith, 
neu  ynte  aros  hyd  nes  y  doe  o  yn  ei  ôl. 

MlSS  JONES  :  Wel,  ni  welais  i  erioed  beth  rhyfeddach 
na  bod  y  ddau  wedi  mynd  allan  fel  hyn,  a  minnau  wedi 
gyrru  i  ddywedyd  fy  mod  yn  dyfod.  Wrth  gwrs,  mi  gyr- 
haeddais  yma  yn  gynt  nag  yr  oeddwn  yn  disgwy!  fy  him. 

Ac  y  mae  arnaf  eisìiiau  bwyd.  A  fyddech  chwi  cystal  a 
gwneud  cwpaned  o>  de  i  mi  ? 

Marged  :  Ar  unwaith  ma'm,  wrth  gwrs. 


12  Y    GLOYN  BYW. 

(Marged  \;n  mỳrtd  tr  gegîn.  Mîss  Jones,  yn  tỳnnu  et 
phethau,  ỳna  ỳn  edrỳch  o'i  chwmpas.  Ÿn  mỳnd  at  ^ 
piano,  ac  pn  canu  dam  bach  o  fiwsig  ami.  Yna  ỳn 
codi  ac  ỳn  edrỳch  ar  ỳ  dodrejn  ar  lluniau  ar  ỳ  par- 
Wỳdỳdd,  ar  papurau  hy^d  j;  cadeiriau  ac  ar  lawr. 
Yn  codi  ei  hỳsgWỳddau  ac  ỳn  ucheneidio  ac  ỳsgwỳd 
ei  phen.  Yn  eistedd  ac  ỳn  sỳnjỳfỳrio  ai  llaw  dan 
ei  gên.  Yn  codi  ac  ỳn  cerdded  o  gWmpas  drachejn, 
üc  ỳn  eistedd  eilwaiih.  Marged  yn  dỳjod  â  the  a 
htíra  ac  ỳmenỳn  i  mewn,  ac  ỳn  eu  dodi  ar  ỳ  bwrdd. 
Miss  Jones  jel  pe  heb  sỳlwi  bod  Marged  ỳno  o  gwbl, 
ỳn  dal  i  sỳnjỳjỳrio). 

Marged  :  Dyna'r  te,  ma'm,  os  gwelwch  yn  dda. 

MlSS  JONES  (jel  pe  buasain  deŷro)  :  O,  diolch  i  chwi  ! 
(Yn  sỳmud  at  ^  bwrdd), 

MargED  :  Dacw'r  gloch,  os  bydd  arnoch  eisiau  rhyw- 
beth  arall,  ma*m. 

MlSS  JONES  :  O,  diolch  i  chwi  !  (Marged  ỳn  cỳchwỳn 
i  ffwrdd).  Arhoswch  funud.  Ers  pa  faint  yr  ydych  chwi 
yma  ?  Yr  wyf  yn  credu  fy  mod  wedi  eich  gweled  pan 
oeddwn  i  yma  ryw  ddeufis  yn  ol  ? 

MarGED  :  Do,  ma'm.  *Rydw  i  hefo  Mrs.  Owen  er 
pan  ddaethon  nhw  i  fyw  i'r  ty  yma  gyntaf. 

MlSS  JONES  :  O,  da  iawn.  Yr  ydych  yn  fodlon  ar  eich 
lle  felly?  Y  mae'n  anodd  cael  merched  i  aros  yn  hir  yn  yr 
un  lle  yn  awr. 

MaRGED  :  O,  ydw,  ma'm,  yn  ddigon  bodlon  ar  fy  lle. 
Mae  Mrs.  Owen  yn  garedig  dros  ben,  yn  gadael  1  mi  fynd 
allan  pan  fynnwyf .    Ac  y  mae  Mr.  Owen  mor  garedig,  mor 


Y    GLÖYN  BYW. 


13 


ddigri  a  llawen  bob  amser — ni  chefais  i  erioed  air  croes 
ganddo.  Wyddwn  i  ddim  cyn  dwad  yma  fod  pobl  'run 
íatb  a  nhw  i*w  cael. 

MlSS  JoNES  :  Y  mae'n  dda  gennyf  glywed  hynny.  Y 
mae  Mr.  Owerí  yn  gweithio  yn  galed  onid  yw  ? 

MaRGED  :  Y  galed  iawn  ma*m.  Mae  ganddo  le  i 
v/eithio,  yni  nhop  y  ty,  stiwdio  y  mae  oi  yni  i  alw.  Welsoch 
ihi  *rioed  y  fath  le — yn  llawn  o  bob  math  o  bethau.  Mae 
yno  sgerbwd  dyn — digon  i  roi  braw  i  chi  ! — a  lluniau  o  bob 
math;  hen  gleddyfau  a  dillad  a  llestri — fedra  i  ddim  deyd 
wrthych,  ma*m,  gymaint  O"  bethau  sydd  yno'.  A  dyna  lle 
bydd  o  drwy'r  dydd.  Mae  O'  wedi  paentio  cannoedd  o 
luniaa  o  Mrs.  Owen,  mi  gymraf  fy  11  w,  mewn  pob  math  o 
ddillad,  ac  heb  ddiUad  o  gwbl,  weithiau  a'i  gwallt  i  lawr, 
fel  aur  o*i  chwmpas  hi.  O  !  mae  hi'n  glws  hefyd  !  Ac  y 
mae  o  wedi  paentio  fy  llun  innau  yn  fy  nillad  gwaith — 
'dlydw  i  ddim  yn  deyd  bod  hwnnw  yn  glws,  ond  mae  o  yr 
un  ffunud,  welsoch  chi  'rioed  beth  mor  fyw  ydi  o^ — mi  fasech 
yn  disgwyl  iddo  siarad  a  chi.  Mae  Mr.  Owen  yn  deyd  y 
ca  i  hunnw  pan  fydda  i  yn  mynd  i  'mhriodi,  a*i  fod  o  am 
wneud  un  arall  i  mi  yn  fy  nilíad  goreu  hefyd,  ma*m.  Yn 
wir,  mae  o  wedi  dechreu  eisoes,  mi  fyddaf  yn  gorfod  eistedd 
iddo  fo. 

MlSS  JoNES  :  Felly  yn  wir.  Wel,  y  mae*n  sicr  fo^ 
Mr.  Owen  yn  ennill  arian  mawr,  gan  ei  fod  mor  brysur  o 
hyd? 

MargED  (gan  ỳsgwy^d  et  phen)  :  Deyd  y  bydd  o,  ma'm, 
y  base'n  Hawer  gweíl  iddo  fod  yn  labrwr  nag  yn  baentiwr. 
Nid  yw  pobl  yn  leicioi  *i  baent  oi,  medde  fo^ — ond  ni  welais 
i  ddim  byd  clysach  erioed. 


1*  Y   GLÒYN  BYW. 

MlSS  JoNES  :  O,  pam,  tybed.  nad  ydynt  yn  leicio  'i 
baent  o 

^    MaRGED  :  Wn  i  ddim,  ond  mi  clywais  o  n  deyd  y  base 
fo  n  gwneud  yn  llawer  gwell  'tase  fo  wedi  dysgu  paentio 
a  1  datod.     Hoeddwn  i  wedi  synnu,  achos  wyddwn  i  ddim 
tod  neb  yn  medru  paentio  a  u  tafodau,  ac  mi  ddywedais 
hynny  wrtho        O    oes,   Marged,"  medde  fo,      mae  r 
paent  yn  fwy  llyfn  fel  y,  a  phobol  yn  ei  leicio  fo  yn  well 
Und,  dda  gen  I  ddim  blas  paent  ar  fy  nhafod,  dynaV  drwg 
Ac  wedyn,  djana  fo  yn  chwerthin,  ac  yn  cydio  am  ganol 
Mrs.  Uwen,  a  gwneud  iddi  ddawnsio  ar  ganol  y  Ilawr  yma 
U  !  un  digri  ydi  o  î 

MîSS  JONES  :  Wel,  feddyliwn  i  mat  e  !  Yr  ydych  yn 
torwyn  werthfawr  iddynt,  ac  y  mae  n  sicr  eich  bod  yn  caef 
cyíiog  da. 

Marged  {gany^sgwỳd  ei  phen)  :  Wel,  ma  m,  y  cytundeb 
oedd  ty  mod  i  gael  y  peth  ofynnais  i,  ond,  welwch  chi, 
ma  m,  o  achos  nad  ydi  pobol— y  ffyliaid  gwirion  iddyn  nhw  I 
— ddim  yn  leicio  paent  Mr.  Owen,  mae  n  anodd  iddo  fo  bob 
amser  da  u  yn  i  bryd.  Ond  waeth  gen  i  am  hynny.  'Rydw 
I  yn  cael  pob  peth  fel  hwythe  yn  union,  ac  os  bydd  amaf 
eisie  ychydig  anan  i  rywbeth,  mi  caf  nhw,  ac  ni  fydd  Mrs. 
üwen  byth  yn  son  amdanyn  nhw  wedyn,  nac  yn  eu  tynnu 

"  j  V  7^^^  ^^"^"^^  *  ^  ^^^'  hwnnw  chwaith.  Ac 
rydech  chi  n  gweld,  ma  m,  yr  ydw  inne  yn  leicio'r  fford'd 
y  mae  nhw  yn  byw,  a>  canu  a'r  dawnsio  a*r  chwerthin  a'r 
pethe  digri  a'r  pethe  clws.  Hwyrach  fy  mod  i  yn  wirion, 
ond  mi  fydde'n  well  gen  i  fod  yma  am  ddim  na  chael  cyflog 
mawr  mewn  rhai  lleoedd  y  gwn  i  amdanynt,  Ile  na  chaifí 
rhywun  barch  mwy  na  phe  tae  o  gi  ac  na  welwch  chi  ddim 
byd  clws  ddydd  mewn  blwyddyn  ! 


Y    GLOYN    BYW.  15 

MlSS  JONES  :  Wel,  wel.  Hwyrach  mai  chwi  sydd  yn 
iawn  yn  wir.  Peth  ardderchog  ydyw  bod  yn  hapus  ac  yn 
fodlon.    Diolch  i  chwi. 

{Marged  ÿn  mỳnd  allan,  a  Miss  Jones  ỳn  sỳnfỳf}mo  ac 
^  áptan  ^  te  ỳn  araf.  Y  drws  ỳn  agor  ỳn  ddisiaw, 
a  rhỳwunf  ỳn  edrỳch!  i  mewn,  ỳna  ỳn^  oilio  ỳn  ei  ôl  ỳn 
sỳdỳn,  heb  i  Miss  Jones  ei  weled,  Miss  Jones  ỳn 
cỳfodi  ac  ỳn  cỳchw}m  cd  ỳ  drws.  Marged  ỳn  dỳfod 
i  mewn  ỳn  sỳdỳn  i'w  chỳfarfod,  ac  ỳn  caur  drws 
ar  ei  hôl). 

MaRGED  :  Wn  i  ar  y  ddaear  beth  i'w  wneud  ma'm,  os 
maddeuwch  i  mi  am  ddwad  atoch  chi  fel  hyn. 
MlSS  JONES  :  Beth  sydd? 

MargeD:  Wel,  mi  ddaeth  rhyw  ddyn  dieithr  at  y 
drws,  a  holi  am  Mr.  Owen.  Dywedais  innau  nad  oedd  i 
mewn,  a*i  fod  wedî  peri  i  mi  ofyn  i  rywun  a  allai  alw  i  hoH 
amdano  fod  cystal  a  galw  eilwaith,  neu  ynte  aros  hyd  nes 
doe  o  yn  ei  ôl.  DymaV  dyn  gofyn  i  mi  a  oedd  yma  biano 
yn  y  ty.  Dywedais  innau  fod,  yn  y  rwm  yma.  Daeth 
yntau  at  y  drws  yn  syth,  ond  caeodd  ef  yn  sydyn  drachefn. 
^c  y  mae  o  yrwan  yn  sefyll  yn  y  lobi,  ac  ni  wn  i  ar  y 
ddaear  beth  i'w  wneud  agi  o,  ma'm. 

MlSS  JoNES  :  A  oes  yma  ddim  ystafell  arall  y  gallech 
d  droi  iddi  i  aros? 

MarGED:  Wel,  oes,  mam,  ond,  nid  oes— 'rydym  ar 
ganol  glanhau,  fel  tae,  ac  y  maent  yn  o  annhrefnus,  felly,  i 
gyd  ond  hon,  ma  m. 

MlSS  JoNES  :  O,  wel,  os  ydyw  yn  ddyn  a  golwg 
parchus  amo,  dowch  ag  ef  i  mewn  yma,  wrth  gwrs— nid  oes 
gennyf  i  ddim  yn  erbyn. 

MargeD  :  Diolch  yn  fawr  i  chi,  ma  m. 


Y    GLÖYN  BYW. 

{Marged  mÿned  ỳmaith.  Miss  Jones  ÿn  mÿned  ac 
m  edrỳch  ar  ỳ  pìano,  enwedig  ar  enw'r  gwneuth- 
irrwÿr,  ỳna  ÿn  mÿnd  ac  m  eistedd  i  lawr,  gan  godi 
f  hÿsgwỳddau  ac  uchëneidio.  Y  drws  ỳn  agor  a 
Morgan  dÿfod  i  mewn.  Miss  fmes  ỳn  cỳiodì 
ac  ÿn  ei  Wÿnebu).  ' 

MORGAN  {grn  grÿmu  ei  ben) :  Esgusodwch  fi  mam,  am 
aHonycldu  arnoch  fel  hyn — 

MlSS  JONES  {gan  ^mgrì,mu) :  Peidiwch  a  son.  Am 
weled  Mr.  Owen  yr  oeddÿch  chwithau,  y  mae'n  debyg? 

MORGAN  :  Le,  ma'm.  Yr  oedd  y  forwyn  yn  dywedyd 
na  byddai  n  hir.  ac  y  mae  n  bwysig  i  mi  d  weld  rhag  blaen. 

{Ennÿd  o  ddistawrwÿdd.  Cÿfyd  Morgan  ac  a  at  ỳ 
ptano.  Rhed  ei  ỳsedd  hÿd-ddi.  Eistedd  ar  ÿr  ỳstÔÌ,  a 
chârt  rÿw  ÿchÿdig  jarrau  a  fiwsig  ỳn  psgafr^. 

MlSS  JoNES  :  Yr  ydych  yn  hoff  o  fiwsig  syr? 

MORGAN  :  Ydwyf,  ma'm,  yn  hoíf  iawn.  Ac  y  mae 
íK>n  yn  biano  ardderchog  hefyd,  onid  yw? 

MlSS  JONES  :  Ydyw. 

{Dechreua  Morgan  ganu'r  piano  drachefn,  ÿn  ÿsgafn  ac 
Pn  araf.    Gwrendỳ  Miss  Jones  ỳn  astud  amo,  gan 
gwo  r  amser  â  blaen  ei  throed). 
^  MlSS  JONES  :  Ah  !  dioich  i  chwi,  syr.    Ni  chlywais  i 
mo  T  miwsig  yna  ers  ilawer  blwyddyn, ! 

MORGAN :  Wel,  na  minnau  chwaitíi.  Wn  i  ddim  pa 
beth  a  barodd  i  mi  ei  gofio,  os  nad  rhyw  ddamwain  yn  y 
peth  a  genais  gyntaf.  Ac  wedi  i  mi  ddechreu  wel,— 
{Lhwardd  ÿn  rhÿw  hamer  tríst).  RhaÌd  i  chwi  fesgusodî 
am  chwerthin,  ond  ni  fedrwn  i  yn  fy  myw  beidio. 


Y    GLOYN    BYW.  17 

MlSS  JONES  :  Popeth  yn  iawn.  Daw  miwsig  â  phob 
math  o  bethau  1  gof  dyn,  oni  ddaw  ? 

MORGAN  :  Pob  math.  Mi  welaf  eich  bod  chwithau  'n 
aeall  nuwsig,  ma  m. 

fJÍT  =  y'^'^y^'^-  ^y^à^^    Synt  yn  hoff 

ryteddol  o  ganu  ac  o  r  piano  hefyd. 

MORGAN  :  Wel^  mi  ddylwn  esbonio  i  cbwi  pam  y 
chwerddais  mnau.  Pan  oeddwn  yn  hogyn,  yr  o«ddwn  imiau 
yn  hoff  lawn  o  gami-o  gystadlu,  felly.  Un  tro.,  yr  oedd 
cor  o  honom  wedi  mynd  i  Eisteddfod  y  Glyn,  fel  y  gelwid 
h.  ac  yr  oedd  cystadleuaeth  ,aí  ganu'r  ddeuawd  yna 
{Mtss  ones  ÿn  plÿga  ei  phen  i  wrando).  Galwyd  enwau'r 
cys  adieuwyr.  ond  nid  oedd  neb  yn  ateb  dros  un  cwpi 
Caalwodd  yr  ysgnfennydd  yr  enwau  drachefn.  Neb  yn  ateb' 
•      j  '  "  meddwn  innau  wrth  y  ferch  oedd  yn 

eistedd  o  m  blaen— y  soprano  oreu  yn  ein  côr  "  le  " 
meddaj  hithau,  gan  chwerthin— un  lawen  oedd  hi  "  Yd'i'r 
cwpl  arall  yma  bellach?  "  ebe'r  ysgrifennydd.  "  Yma  r  " 
meddwn  mnau  Ac  felly,  i  fyny  yr  aeth»m.  a  chanasom  a 
chawsom  y  wobr.  Ond  wedi  hynny,  dyma'r  rhai  a  gurWÿd 
yn  clywedi  nad  oeddyn^  ni  wedi  danfon  ein  henwau  i  mewi 
ac  yn  gwrthdÿstio  yn  erbyn  rhoi'r  wobr  i  ni.  Wedi  cryii 
helynt  bamwyd  fod  yn  rhaid  i  ni  droi'r  wobr  yn  ei  hÔl  am 
tod  yr  amodau  yn  ein  herbyn.  Felly  fu,  ond  yr  oedd  y 
gynulleadfa  on  plaid,  a  rhoes  y  cadeirydd  wobr  arbennig 
1  ni.  ^ 

í  II  ^'f  iT^^  '■  '  (^'^  ^i'^^"  û"'o).  Ac 

relly,  John  Morgan  yw  eich  henw  chwi? 

MORRGAN  {gan  gÿfodi) :  Fon  gwarchod  !    Nid  Elin 
Jones  sydd  yma  ? 


18  Y    GLOYN  BYW. 

MlSS  JoNES  {gan  gỳfodi) :  le ! 

MORGAN  (ỳn  estÿn  ei  law) :  Wel,  ar  fy  ngair— cynt  y 
cyferfydd  dau  ddyn  na  dau  fynydd.  Ni  welais  i  b>^h 
monoch  ar  ol  y  diwraod  hwnnw.  [Ysg^dwant  ddwylaw  ^n 
gaìonmg).  Euthum  i  ffwrdd  iV  America,  fel  y  gallai  eich 
bod  yn  cofio,  yn  union  deg  wedyn. 

MlSS  JONES  :  Ydwyf,  yr  wyf  yn  cofio. 

MORGAN  :  A  dyma  chwi— wei,  erbyn  sylwi.  rhaid  i  mi 
ddywedyd  nad  ydych  wedi  ahro  cymaint.  ond  bod  eich  gwalh 
wedi  troi  ei  Hw.  fel  fy  ngwaUt  innau.  Wel,  y  mae  n  dda 
gennyf  eich  gweled,  yn  wir. 

MlSS  JONES  :  Fel  yr  oeddych  yn  canu  r  piano  daeth  y 
cwbl  yn  ol  i  m  cof  innau,  ond  ni  feddyUais  d^m  unwaith 
mai  chwi  oedd  yna  hyd  nes  i  chwi  ddechreu  dywedyd  yr 
hanes. 

MORGAN  :  Wel,  yn  wir,  peth  rhyfedd  yw  bywyd  ! 
Nid  wyf  yn  meddwl  i  mi  weled  neb  o'r  hen  gartref  o  r  dydd 
hwnnw  hyd  y  funud  yma.  A  pha  beth  yn  y  byd  a  barodd 
i  mi  ganuV  dernyn  yna  ar  y  piano? 

MlSS  JONES  :  Pwy  wytì 

MORGAN:  le,  pwy  ŵyr !  Clywais  ddarlithiwr  yn 
America  yn  dywedyd  fod  greddf  dyn  yn  ateb  i  hloedd  o 
fân  bethau  na  ŵyr  ei  ymwybod  ddim  yn  y  byd  amdanynt. 

MlSS  JONES  :  Digon  tebyg.    Pwy  ŵyr? 
MORGAN  (ì^n  Mi^fgar)  :  le,  pwy  ŵyr !  .     .  •  •  •  ^nd 
ym'  mha  le  yr  ydych  yn  byw— yn  yt  hen  gartret  o  hyd  ? 


Y    GLOYN    BYW.  19 

MlSS  JoNES  :  Nage.  Yr  wyf  yn  byw  yn  Llundain  ers 
blynyddoedd,  ond  fy  mod  yn  digw^dd  bod  yng  Nghymru 
ers  tro,  ac  wedi  dyfod  yma  i  ediych  am  fy  nith  cyn  mynd 
yn  f*ôl. 

MORGAN  :  Mrs.  Owen— a  yw  hi  yn  nith  i  chwi  ? 

MlSS  JONES  :  Ydyw,  merch  Dafydd  fy  mrawd. 

MORGAN:  Dyn  by w !  Dafydd  eich  brawd— hen 
gyfaill.  Llawer  tro  digrif  a  ddigwyddodd  iddo  fo  a  minnau. 
A  yw  Dafydd  yn  fyw  o  hyd? — mi  garwn  ei  weled. 

MlSS  JONES  :  Nag  ydyw— wedi  ei  gladdu  ers  blynydd- 
oedd,  druan. 

MoRGAN  :  Felly  yn  wir,  y  mae'n  chwith  gennyf  feddwl. 
Ni  chlywswn  i  ddim  o'r  hanes.  Wrth  gwrs,  ychydig  amser 
sydd  er  pan  ddeuthum  i  adref  o'r  America,  wyddoch  (j;n 
hhrgar)  A  !  yr  hen  amser  gynt ! 

(Curo  ar  ỳ  drws  o'r  gegin). 
MlSS  JONES  :  Dowch  i  mewn  ! 
(Marged  ỳn  dỳfod  i  mewn,  a  golwg  cỳnhỳrjus  arni). 
MaRGED  :  Maddeuwch  i  mi  ma'm.    Mae  rhyw  ddynion 
wrth  y  drws  yn  holi  am — am — am  ryw  Mr.  Morgan— 
MlSS  JONES  :  le — 

MoRGAN  :  O,  myfi  yw  hwnnw.  Yr  wyf  yn  meddwl  y 
gwn  beth  yw  eu  neges — yr  oeddwn  wedi  sôn  wrthynt  fy  mod 
yn  mynd  i  alw  heibio  i  Mr.  Owen.  Esgusodwch  fi  funud, 
Miss  Jones,  mi  af  atynt. 

MlSS  JoNES  :  Wrth  reswm,  Morgan. 

(Morgan  ỳn  m^ned  alìan.    Marged  ỳn  cỳchwỳn  ar  ei 
61). 


20  Y    GLOYN  BYW. 

MlSS  JONES  :  Marged  ! 
MaRGED:  Wel,  ma'm. 

MlSS  JoNES  :  Dau  funud  !  Dywedwch  y  gwir  wrthyf 
yn  awr — raid  i  chwi  ddim  ofni,  cofiwch,  ond  dywedwch  y 
gwir  plaen  wrthyf. 

MargED  :  le  ma*m,  wrth  gwrs— debyg  iawn — ^mewn 
ffordd  oi  siarad^ — fel  tae — 

MlSS  JoNES  :  Beth  yw'r  helynt?  Dywedasoch  wrthyf 
fod  Mr.  Morgan — y  dyn  a  aeth  allan  yn  awr — wedi  gofyn 
i  chwi  a  oedd  yma  biano  yn  y  ty  ? 

MargeD  :  Do,  ma'm — 0^  leiaf ,  felly  y  deallaiìs  i — 

MlSS  JONES  :  Weì,  pwy  sydd  wrth  y  drws  yn  awr? 

MargED  :  Dau  ddyn,  ma*m,  yn  hoh  am  Mr.  Morgan. 

'    MlSS  JONES  :  Rhywbeth  arall  ? 

MarGED  (ỳn  edrỳch  ỳn  gỳmỳsglỳd)  :  Wel,  ma*m,  fel 
tae — ^mi  welwch — hynny  ydi,  ma'm — mae*n  rhaid  i  mi 
ddeyd,  mae'n  debyg.  Deyd  yr  oeddeii  nhw,  ma*m,  eu  bod 
wedi  dwad,  ma'm,  i  nôl  y  piano,  ma'm,  os  gwelwch  yn  dda, 

MlSS  JoNES  :  O,  mi  welaf,  Diolch  i  chwi,  Marged. 
Gellwch  fynd  yn  awr,  ac  ni  raid  i  chwi  boeni  dim  eich-  bod 
wedi  dywedyd  i  gwir  wrthyf  i. 

MaRGED  :  Diolch  i  chi,  ma*m.    (Yn  mỳneJ). 
MlSS  JoNES  (wrtht  eî  hun,  gan  gódî  et  dwỳlaw)  :  Wel, 
wel  !    Yr  oeddwn  i  yn  ofni,  yn  wir ! 

(Morgan  ỳn  dpfod  ỳn  et  6l.    Miss  Jones^  ỳn  sỳllu  arno). 


Y    GLOYN    BYW.  21 

MORGAN  :  Maddeuwch  i  mi  am  eich  gadael  chwi  Y 
mae  gennyf  ryw  ddynion  dylach  na'r  cyfíredin  yn  fy 
ngwasanaeth.  Daethant  yma  ar  fÔl  i  holi.  yn  lle  gwrando 
pan  oeddwn  yn  dywedyd  wrthynt  pa  beth  i'w  wneud. 

MlSS  JONES  :  Ai  siop  fiwsig  sydd  gennych,  Morgan  ? 

MoRGAN:  lei,  siwr— dyna  fy  mhethau  hyd  heddyw, 
welwch  chwi. 

^  jf  l?^^^  Ì  /^"  ^''^  ''**P  ^^^^i'  y  'nae'n  ddiameu, 
y  prynodd  Mr.  a  Mrs.  Owen  y  pianoi  yna  ? 

MORGAN  :  le,  siwr,  ac  un  o'r  rhai  goreu  ydyw  hefyd 
A  chawsant  hi  yn  rhad.  {Yn  tỳrínu  ei  oriaw.  ac  ỳn  edrÿch 
ami).  Yn  wir  Miss  Jones,  y  mae  hi  yn  tynnu  at  amser 
cinio.  a  rhaid  bod  rhywbeth  yn  cadw  Mr.  a  Mrs  Owen 
A  roech  chwi  r  anrhydedd  ar  eich  hen  gydymaith  gynt  o 
ddytod  I  gmio  gydag  ef  ?  Y  mae  acw  le  gweddol  gysurus, 
digon  o  fwyd  plaen,  digon  o  oífer  cerdd  a  miwsig.  a  phob 
croeso.  Byddai  n  bleser  anghyfíredin  gennyf  pe  docch 
yn  wir. 

MlSS  JONES  :  Wel.  diolch  yn  fawr  i  chwi.  Morgan. 
INi  waeth  I  mi  heb  ddisgwyl  yn  y  fan  yma  am  wn  i.  Dont 
yn  eu  holau  cyn  y  noä  hwyrach.  A  bydd  yn  hyfryd  caet 
son  am  yr  hen  amser,  oniì  bydd  ? 

MORGAN  :  Bydd,  yn  wir.  A  I  Yr  hen  amser  gynt ! 
tLisieu  bod  yn  fawr  oedd  arnom  y  pryd  hwnnw,  onid  e,  ond 
erbyn  hyn — yr  hen  amser  gynt ! 

(Cppd  Miss  Jones  a  gwisg  ei  phethau.  Egpr  Morgan  y 
dru>s  iddi,  ac  ant  aìlan  gpda'i  gilpdd.  Dau)  Marged 
i  mewn,  edrÿch  o'i  chwmpas,  a  at  ỳ  pidno  ac  edrpch 
arm  fel  pe  bm  heth  hỳw  ;  ỳsgpdwa  ei  phen  a  chwỳd 
ei  dwÿlaw,  gan  adaeì  îddprd  ddisgÿn  ÿn  glec  ar  eî 


22  Y    GLOYN  BYW. 

ŷedog,  Yna,  dechreua  glirio'r  bwrdd.  Cenîr  p 
gloch.  Rhed  Marged  allan  drWỳ  ddrws  ỳ  gegin. 
Daw  Merfỳn  i  mewn  drWỳ'r  ìlaU.  Saif  ar  ganol  ỳ 
Uawr,  gan  wthio  ei  ddwỳlaw  i  waelod  pocedi  ei 
lodrau.  Rhỳdd  gic  ir  fasged  bapur  oni  bo'n  rholio 
ar  lawr  ;  ieijl  ei  gap  ar  ei  hôl,  ac  eistedd  i  lawr  ar 
gadair  wrth  ỳ  tân,  gan  godi  ei  draed  ar  ỳmỳl  ỳ 
fantell,  a  thanio  sigaret.  Daw  Gwladys  i  mewn  o'r 
gegin,  a  chwlwm  o  fìodau  ỳn  ei  Ilaw). 

MerfyN  :  Gwladys  !  dyna  flodau  tlysion  !  Ble  y 
cawsoch  hwy  ? 

GWLADYS  :  Yn  siop  Edwards — dau  swUt  oeddynt.  Ac 
mi  ddaethocho'm  blaen  i. 

MerFYN  :  Do,  fy  ngeneth  i,  yr  wyf  i  yn  sicr  o  ddyfod  yn 
f' ôl  fel  arian  drwg  ! 

GWLADYS  [ỳn  eistedd  gỳferbỳn  ag  ef,  gan  dỳnnu  eí  het 
a'î  menig)  :  Wel,  a  gawsoch  chwi  rywfaint? 

MerfyN  :  Dim  ceiniog  goch,  wrth  gwTs.  A*r  catffwl 
gan  Smith  yna — mi  allwn  ei  saethu  fo  ! 

GWLADYS  :  Pam?    Beth  a  wnaeth  o? 

MeRFYN  :  Wel,  dim  ;  cafodd  gynnyg  decpunt  am  un 
or  pictiwrs,  a  gwrthododd  y  ffwl  gwirion  ei  werthu  am  na 
chai  bymtheg  amdano,  fel  yr  oeddwn  i  wedi  dywedyd  wrtho. 

GWLADYS  :  Ond,  beth  a  wnai  *r  dyn,  a  chv/ithau  wedi 
dywedyd  pymtheg  wrtho  ? 

MeRFYN  :  O,  y  penbwl  ganddo,  dylasal  wybod  y 
buaswn  yn  falch  o  ddeg — o  bump — ie,  o  bum  swllt !  O  ! 
mi  af  yn  labrwr.  myn  f'enaid  i  !  Yr  wyf  wedl  darfod  â*r 
busnes  yma  !    Dim  chwaneg  o  baent  i  mi  ! 


Y    GLOYN    BYW.  23 

GwLADYS  :  Dowch,  yn  awr,  Merfyn,  ni  thâl  peth  fel 
yna  ddim — 

Merfyn  :  Mi  dâl  yn  well  naV  busnes  sy  gennyf  i,  beth 
bynnag  !    Sut  y  daeth  hi  ymlaen  gyda  chwi,  ynteu> 

GWLADYS  :  O,  yn  ofer,  wrth  gwrs.  Nid  oedd  gan  fy 
nghyfnither  ddim  ond  ychydig  arian  gwynion  yn  y  ty,  ac  ni 
ddaw'r  gwr  adref  tan  yr  wythnos  nesaf . 

Merfyn  :  DynaV  hwch  drwy'r  siop  yma  ynteu.  Ond 
(gan  godi  ar  ei  draed  ac  edrỳch  o'i  gwmpas  sỳn)  ni 
chofiais  i  ddyTiî  byd — 

GWLADYS  :  Cofio  beth? 

MerfyN  :  Ond  eich  modryb  !     Dylasai  fod  yma  cyn 

hyn. 

GWLADYS  :  Wel,  dylasai  yn  sicr  !  Yr  oeddwn  innau 
wedi  anghofio.  Tybed  a  fu  hi  yma,  a  mynd  i  ffwrdd  am 
nad  oeddym  i  mewn?  Un  go'  lew  yw*r  hen  fodryb,  calon 
iawn  ganddî — buasai'n  ddrwg  gennyf — 

MeRFYN  :  Ble  mae  Marged  >  Dylai  hi  lod  yn  gwybod, 
os  daeth  eich  modryb  at  y  drws. 

GWLADYS  :  Wn  i  ddim.  Nid  oedd  hi  yn  y  gegin  pan 
ddeuthum  i  i  mewn.  Gobeithio  nad  oedd  hi  ddim  wedi 
mynd  allan  a  hoSi  fy  modryb  wedi  galw  a  neb  yn  ateb.  Mi 
af  i  edrych  amdani  yn  awr. 

{Gwìadỳs  ỳn  mÿnd.  Merfỳn  )>r  cerdded  o  gWinpas 
.Vn  anesmwỳth,  ỳn  edrỳch  ar  ỳ  pîano  ac  ar  ỳ  ncdlì 
beth  ar  Uall  ỳn  ỳr  ystafell.  Gwladỳs  ỳn  dỳjod  ỳn 
ei  hôl). 


24  Y    GLOYN  BYW. 

Merfyn  :  Onid  yw  hi  yna  ? 

GWLADYS  :  Na,  *does  dîm  golwg  ami. 

Merfyn  :  Popeth  o  chwith  ! 

GWLADYS  :  Popeth  o  chwith  ! 

Merfyn  :  Wel,  aed  popeth  yn  yfflon  ynteu  ! 

GWLADYS  (ỳn  ddifrìi)  :  Merfyn,  fy  machgen  i,  pa  beth 
a  wnawn  ni  ?  Yr  ydym  wedi  chwarae  fel  dau  löyn  byw 
ddigon  o  hyd  ! 

Merfyn  :  Digon  gvWr,  Gwladys  fach.  Ond  cofiwch, 
yr  wyf  i  wedi  cymryd  arnaf  fy  mod  yn  ddidaro  ugeiniau  o 
weithiau  pan  fyddwn  i  yn  llawer  parotach  i  eistedd  i  lawr 
a  thorri  fy  nghalon. 

GWLADYS  :  Mi  wn  hynny,  fy  machgen  i,  bellach — yr 
wyf  yn  dechreu  deall  ;  ond  dylasem  fod  wedi  meddwl  am 
y  pethau  hyn  yn  gynt. 

MeRFYN:  Dylasem,  hwyrach.  Ond  beth  a  wnaem 
ni?  (Yn  sỳnfỳrfio,  aî  law  ar  eî  dalcen)  Gwladys,  a  yw  n 
edif  ar  gennyt } 

GWLADYS  :  Am  ba  beth? 

MerFYN  :  O  !  am  y  cwbl  !  Mi  ddodais  ormod  o  baent 
ar  y  Ilun,  mi  wn  ! 

GWLADYS  :  Beth  yw  dy  f  eddwl  di  ? 

MerFYN  :  O  !  wyt  ti  ddim  yn  cofio  am  y  ty  bycban 
hwnnw  yn  y  wlad,  briallu  cochion,  botwm  gwr  ifanc, 
balchder  Llundain  a  chenin  Pedi"  yn  tyfu  ar  y  lawnt  ;  coeden 


Y    GLOYN    BYW,  25 

ywen  o  flaen  y  ty,  a  mainc  yn  ei  chysgod.  dau  bren  rhosyn, 
un  o  bobtu  I  r  drws,  a  rhosynnau  bach  cochion  amynt,  O, 
Uwladys  !  A  r  lluniau  oedd  yn  mynd  i  werthu  cyn  gynted 
ag  y  medrwn  i  eu  paentio,  a  bywyd  yn  mynd  i  fod  yn  haf  ar 
ei  hyd— yr  holl  wagedd  melys  y  buom  yn  byw  arno  gynt  ? 

^T^^F^^  ŴneJ  aio,  a  dodi  ei  dwẁw  ar  ei 
ÿsgwỳddau)  :  Merfyn  !    O,  Merfyn  ! 

Merfyn  {gan  ỳmaflỳd  am  ei  chanol  a'i  chodi  oddiar 
lawr)  :  Gwladys  ! 

GWLADYS  :  Ẃyt  ti'n  deail  bellach? 

MeRFYN  {ỳn  drist  ac  mdonog) :  Ydwyf,  fy  nghariad, 
yr  wyf  I  yn  deall. 

GWLADYS  :  Ac  eto,  y  mae  n  gas  gennyf  dy  weled  ti 
mor  dnst.  Ni  welais  i  erioed  monot  ti  fel  hyn  oV  blaen. 
Merfyn  ! 

MerfyN  :  Naddo.  Pan  fyddit  ti  yn  cysgu  y  byddwn 
1  yn  cael  rhyw  byhau  fel  hyn — 

GWLADYS  :  O,  Merfyn,  pe  taswn  i  yn  gwybod  I 

Merfyn  :  Y  mae'n  ddrwg  gennyf  dy  fod  ti  wedi  dyfod 
1  wybod.  Yr  oeddwn  yn  gobeithio  y  gallwn  ddal  ati  fel 
gloyn  byw  nes  bod  yr  haul  wedi  tywynnu  amom.  Ond  yn 
awr  dyma  fo  yn  mynd  i  lawr  heb  dywynnu,  a'r  byd  i  gyd 
yn  llwyd  ac  yn  oer.    A  gwaeV  glöyn  byw  ! 

GWLADYS  (gan  eJrỳch  ỳm  mỳw  ei  lỳgaiJ)  :  Merfyn  I 
un  waith  a*r  olaf — gresyn  na  buasai  yma  rywun  wrth  y 
piano  !    Yn  awr,  ynteu  ! 


26  Y    GLOYN  BYW. 

(Estỳn  ei  îlaw  iddo,  a  dawnsiant  ar  ganol  ỳ  llaWr  am 
ennỳd.  Sajant  ^n  sỳdỳn.  GoUỳnga  Gwladỳs  ei 
gwallt  ỳn  gawod  aur  dros  ei  hỳsgwỳddau,  cofleidía 
Merfỳn  hi,    Yna  sajant  gar  edrych  ar  ei  gilỳdd). 

MeRFYN  :  O,  Gwladys  ! 

GWLADYS  {gan  godi  ei  gwallt)  :  Dyna*r  ddau  löyn  byw 
wedi  darfod  !  Yn  awr,  Merfyn,  gwrando !  (Tỳn  gadwỳn 
úddiam  ei  gwddfj.  Dos  a  hon  i*w  gwerthu — na,  ni  cbei  di 
ddim  mynd.  Mi  af  a  hi  fy  hun — fy  lle  i  ydyw  mynd.  Cawn 
ddeuddeg  punt  amdani,  beth  bynnag — y  mae  hi  yn  werth 
mwy  na  hynny — petae  ddim  ond  y  garreg, 

MeRFYN  :  Na,  ni  chei  di^  ddim  mynd,  Gwladys. 
Melltith  ar  y  byd  i  gyd  !  na  chei  !  Paid,  dyro  hi  am  dy 
wddw  yn  ôl,  Gwladys,  Gwladys  !    (Gan  geîsio  ei  rhwỳstro). 

GWLADYS  (gan  ei  Wỳnehun  daWel)  :  Merfyn,  nid  wyf 
1  wedi  gwneud  dim  byd  er  pan  briodwyd  ni,  dim  ond  prynu 
pethau  fel  hyn,  hyd  yn  oed  heddyw  ddiwethaf  yn  y  byd! 
(gan  gỳdio  ỳn  ỳ  cwlwm  hlodau  ac  ỳsgoi  tW  taflu  tr  tân). 

MerFYN  :  Gwladys  !  (gan  gỳdio  ỳn  et  braich).  C  ' 
paid,  paid  !    Edrych  ar  Hw  hwn  ! 

GWLADYS  (gan  eu  dodi  pn  ôl  ar  ỳ  bwrdd)  :  le,  druam 
bach!  Ond,  gwírando,  nid  wyf  i  wedi  gwneud  dim  a 
thithau'n  gweithio  bob  dydd.  Nid  wyf  yn  hoffi  ymadael 
â'r  hen  gadwyn,  y  mae'n  wir — y  mae  hi*n  dlws,  ac  yn  hen. 
Ond  y  mae  un  peth  gwell  gennyf  na*r  cwbl. 

MerfyN  :  Beth  yw  hynnw? 


Y   GLOYN  BYW. 


27 


GWLADYS  :  Tydi  !  Weli  di,  mi  werthaf  y  mân  dlysau 
yma  i  gyd,  ac  mi  gawn  glirio  pethau  felly,  a  dechreu  o 
ddifrif  wedyn.  Ac  hwyrach  y  cawn  ni  hyd  i*r  ty  bychan 
hwnnw  wedi*r  cwbl  !    Pwy  ŵyr  ? 

MerfyN  :  Na  chawn  byth  !    Breuddwyd  oedd  ! 

GWLADYS  :  Eistedd  di  i  lawT  yn  dawel — paid  â 
dywedyd  gair — dim  un  gair  !  Yn  awr,  rhaid  i  mi  gael  fy 
ffordd  fy  hun  y  tro  yma.  Hwda,  tyrd  yma  !  {Merfỳn  ^ 
mỳnd  ati,  hühau  yn  dal  eî  hwỳneb  i  f^ỳ  ato).  Dyro  gusan 
i  mi,  neu  ynteu  i  hon  {gan  ddal  ỳ  gadw^  î  fyn'^).  Yn  awr, 
a  wyt  ti*n  deall  ?  {Merfỳn  ỳn  di  chmanu  ar  ei  thalcen,  ac 
ỳn  mỳnd  ac  ỳm  eistedd  ar  V  gadair  a  chuddio  ei  Wỳneb 
â'i  ddwỳìaw).    Ni  byddaf  i  ddim  yn  hir,  Merfyn  î 

{Dỳd  Gwìadỳ^  y;  gadwỳn  o'i  IIaw<  ar  ỳ  silŷ,  dỳd  ei  het  ^ 
ûm  d  phen,  heb  edrỳch  ar  Merfỳn,  a  rhed  allan 
drwỳ'r  drws  ar  ỳ  chwith  heb  gofio'r  gadwỳn.  Gỳda'i 
bod  wedi  mỳnd,  egỳr  ỳ  drws  ar  ỳ  dde,  a  daw  Miss 
Jones  a  John  Morgan  i  mewn  ^n  ddistaw.  Ni  chy^f^d 
Merfỳn  mo'i  ben.  Edrỳch  \;  ddau  arno.  A  Miss 
Jones  ato  .vn  araf,  a  dỳd  ei  ìlaw  ar  ei  ^sgwỳdd.  Ni 
chwỳd  pntau  mo'i  olwg). 

MlSS  JONES  :  Merfyn  ! 

MerfyN  {ỳn  neidio  ar  ei  draed  ỳn  s};dỳn)  :    O  !  {Gan 
rwbio  ei  Iỳgaid). 

MiSS  JoneS:  A  ydych   yn    sal,  Merfyn  ?    Y  mae 
golwg  wael  amoch,  fy  machgen  i. 

MeRFYN  {gan  dwinu  ei  law  dros  ei  dalcen)  :  Wn  i 
ddim.    Na,  'rwy'n  well,  yn  well  o  lawer — yn  iawn,  yn  wir. 


28  Y    GLOYN  BYW. 

Wedi  blino,  wedi  rhyw  hanner  cysgu.  Teimlo  dipyn  yn 
hurt  ....  Maddeuwch  i  mi.  (Tỳnn  ei  gadach  poced 
allan,  pesỳcha,  a  spch  ei  wefuscu  unwaith  neu  ddwỳ, 
Gwelir  marcìau  cochion  a'r  ỳ  cadach  poced). 
Eisteddwch,  ma'm.  Eisteddwch,  syr.  Y  mae*n  ddrwg 
gennyf.  (Pesỳcha). 

MlSS  JONES  :  Ble  y  mae  Gwladys  r 

MerfyN  :  Wedi  mynd  allan  ar  neges.  Bydd  yn  ei 
hôl  yn  union  deg.  Y  mae*n  ddrwg  gennyf,  fy  modryb,  os 
buoch  wrth  y  drws  a  neb  yn  ateb.  Bu  raid  i  ni  fynd  allan 
ein  dau,  ac  fel  y  digwyddodd,  cawsom  ein  cadw  yn  o  hir 
cyn  dyfod  yn  ôl — 

MlSS  JoNES  :0,  na  phoenwch  am  hynny  ;  digwyddais 
daro  ar  Mr.  Morgan,  sy'n  hen  gydnabod  i  mi,  a  chefais 
ginio  gydag  ef .  Buom  yn  son  am  yr  hen  amser,  onid  do, 
Morgan  ? 

MoRGAN  :  Do,  yn  wir,  ac  yn  cofio  hen  ganeuon — ni 
chefais  i  gymeûnt  o  bleser  ers  blynyddoedd  lawer  ! 

MlSS  JoNES  :  Wel,  na  minnau  chwaith,  dywedyd  y 
gwir.  Felly,  ni  raid  i  chwi  boeni  dim,  Merfyn.  Yr  wyf 
yn  gobeithioi  bod  Gwladys  yn  iachi — 

(Eg];r  ỳ  drws  ar  ỳ  chwith  ỳn  s\;dỳn). 

;GwLADYS  (ỳn  rhedeg  i  mewn)  :  Ble  y  mae*r  gadwyn, 
Merfyn?    (Gweì  Miss  Jones  a  Mprgan)  O  I    O  !  'modryb  I 

(Safant  gan  edrỳch  hob  un  ar  ei  gilỳdd  am  ennỳd. 
Gwladỳs\ỳn  sỳchu  ei  Ilỳgaid,  a  Merfỳn  ỳn  pesỳchu). 


Y   GLOYN  BYW. 


29 


MlSS  JONEJS:  Beth  sydd  wedi  digwydd  ?  Y  mae 
rhywbeth  oi  i  le  amoch  dch  dau,  goeJiaf  i  ? 

(Distawrwỳdd,    Gwìadỳs  a  Merfỳn  }m  edrỳch  ar  ei 

gibdd), 

MORGAN  (ỳn  daweî)  :  Eisteddwch  Mrs.  Owen  Eis- 
teddwch  Mr.  Owen.  Eisteddwch  chwithau,  Miss  Jones. 
Yr  wyf  m^dwl  fy  mod  yn  deall  yn  awr,  ac  mai  myfi,  os 
cat  ddywedyd  hynny,  ywV  goreu  i  siarad  am  y  tro 
(tisteddant),  Mr.  Owen,  mi  gredaf  fy  mod  yn  gweled 
drwy  r  paent  bellach,  ac  y  mae'n  ddrwg  gennyf  na  welswn 
f 'j^cP^ •  L  ^  ^y^^^^*  y  ^ae'n  dda  gennyf  ddywedyd  wrthych 
tod  Smith  wedî  gwerthu  pump  o'ch  pictiwrs  am  bris  da  y 
prynhawn  yma.  A  dyma'r  papur  hwnnw  v  buom  yn  son 
amdano  r  dydd  oV  blaen  (gan  esíỳn  datn  ò  hapttr  iddo)— 
y  mae'n  sicr  eich  bod  yn  cofio — y  mae'n  ddrwg  gennyf  na 
chawsech  ef  yn  gynt. 

Merfyn  (pn  edr^ch  ar  ỳ  papur,  ỳn  codi  ar  ei  dìraed, 
toi  ei  olwg  at  p  piano,  ac  ỳna  ỳn  edrỳch  ^n  graŷ  ar 
Morgan) :  Morgan  !  (gan  estỳn  ei  law  iddo,  Ysgỳdwant 
ddwplau^,  Gwladys,  edrych !  (Rhỳdd  ỳ  papur  iddi), 
Wn  1  ddim  pa  beth  sydd  wedi  digwydd,  na  pha  beth  iV 
ddywedyd  ! 

GWLADYS  (wedi  edr^^ch  ar  ỳ  papur) :  Wel,  nid  wyf 
innau  yn  deall  y  cwbl  yn  iawn,  ac  y  mae  geiriau  yn  swnio'n 
wag,  rywfodd!  ....  Ond,  Merfyn,  dyma'r  haul  yn 
tywynnu  ar  y  glöyn  byw  eìa  !  (Yn  cỳdio  ai  lìaw  chtüith  ỳn 
ỳmỳl  ei  gWìsg,  ac  ^  dal  ei  ìlaw  ddeheu  at  Merfỳn),  Yn 
awr,  ynteu  !    Unwaith  eto  ! 


30 


Y    GLOYN  BYW. 


MoRGAN  (gan  dataWo    ei    dduí^law  ỳn  d  gthdJ) 
Campus  !    (Lìithra  at  ỳ  piano,  dechreua  ganu  cainc  íỳwiog 
gỳfiỳrn,  froella  Gwladps  a  Merfỳn   o    gwmpas  ar  ganol^ 
Uawr,  saif  Miss  Jones  i  edrỳch  amỳnt,  gan  sỳchu  ei  llỳgaii 
a  gweìh'  Marged  yn  nWrs  p  gegin      edfỳch  ỳn  sỳnn). 

[Llen]  . 


